PROFION     0     EIRWIREDD 

LLYFR    MORMON. 

Efallai  y  rhyfedda  rhai  pan  yr  anturiaf  brofi  o'r  Ysgrythyrau,  fod  y 
fath  lyfr  a  "  Llyfr  Mormon"  mewn  hen  addewid  i  gael  ei  amlygm 
i'r  byd ;  ond  pa  un  bynag,  y  mae  yn  amlwg  i  mi,  fod  hyny  i  gymmeryd 
lie ;  ac  ymdrechwn  yn  awr  i  brofi  yn  ysgrythyrol,  mai  yn  yr  oes  hon 
yr  oedd  i  gael  ei  amlygu,  ac  mai  yr  America  oedd  y  fan. 

1.  Profwn  fod  cyfandir  yr  America  wedi  ei  addaw  gan  Dduw  i  had 
Joseph,  sef  dau  banner  Ilwythi  Ephraim  a  Mannasseh  ;  sef,  y  dad- 
guddiai  Duw  ei  feddwl  a'i  ewyllys  iddynt  hwy  yno,  megys  ag  y  rhodd- 
asai  ddadguddiadau  ein  Bibl  ni  i'r  luddewon,  ac  hefyd  y  cyssylltid  y 
Uyfrau  a  gynnwysai  y  pethau  hyny  a'u  gilydd  yn  y  dyddiau  diweddaf. 

Yn  gyntaf,  sylwer  ar  y  fendith  a  ddyry  Jacob  i  ddau  fab  Joseph,  ya 
Gen.  xlviii,  16.  "  Heigiant  hefyd  yn  lliaws  yn  nghanol  y  wlad."  Yn 
yr  un  fendith  dywed  am  Ephraim,  "  A'i  had  ef  fydd  yn  lliaws  <> 
genedloedd."  Cyssyllter  hyn,  a  gwelir  y  byddai  Ephraim  yn  lliaws 
o  genedloedd  yn  nghanol  y  ddaear.  Ar  ben  Joseph,  dywedodd 
Jacob  (Gen.  xlix),  "  Joseph  fydd  gangen  ffrwythlawn — cangen  flfrwyth- 
lawn  wrth  flfynnon,  ceinciau  yn  cerdded  ar  hyd  y  mur.  A'r  saethydd- 
ion  fuont  chwerw  wrtho  ef,  ac  a  saethasant  ac  a'u  casasant  ef.  Er 
hyny,  arhodd  ei  fwa  ef  yn  grjrf,"  &c.  Dywed  etto,  "  Rhagorodd 
bendithion  dy  dad  ar  fendithion  fy  rhieni,  hyd  derfyn  bryniau  tragyw- 
yddoldeb ;  byddant  ar  ben  Joseph,  ac  ar  goryn  yr  hwn  a  neillduw  yd 
oddiwrth  ei  frodyr." 

Gofynaf,  pwy  oedd  tadau  Jacob,  a  pha  fendithion  a  addawwyd 
iddynt  ?  Abraham  ac  Isaac  oedd  ei  dadau,  a'r  fendith  a  addawsant 
hwy  i  Jacob  oedd  gwlad  Canaan ;  dim  llai  na  mwy  nag  a  addawcdd 
Duw  i  Abraham,  sef,  "  Myfi  a  roddaf  i  ti  ac  i'th  had,  wlad  dy  ymdaith 
[Canaan]  yn  etifeddiaeth  byth."  Ond,  "  rhafforodd"  bendith  Joseph 
ar  fendith  ei  dadau;  ie,  rhagorodd  gymmaint  ag  a  ragora  "  terfya 
bryniau  tragj'wyddoldeb"  ar  wlad  Canaan.  Yn  jr  Aifft  yr  oedd 
Jacob  ar  y  pryd  hyn,  a  pha  le  y  gellid  edrych  am  "  derfyn  bryniau 
tragywyddoldeb"  yn  fwy  rhesymol  na  thua'r  Andes,  neu  fynyddoedd 
creiglyd  y  Cyfandir  ?  Dywed  y  Prophwyd  hefyd,  mai  yn  y  gorllewin 
y  byddent,  "  canys  pan  rua  yr  Arglwj-dd,  cryna  meibion  Ephraim  or 
gorllewin."  Y  mae  yn  amlwg  oddiwrth  yr  hyn  a  ddj-wedwyd,  fod 
Ephraim  i  fod  yn  lliaws  o  genedloedd  yn  nghanol  y  ddaear,  ac  i  fod 
Joseph  i  etifeddu  y  wlad  eangaf  a  ffrwythlonaf  dan  haul,  yn  y  gor- 
llewin ;  ie,  can  belled  a'r  America.  Ac  er  chwilio  y  byd  o  begwn  i 
begwn,  ni  cheir  lliaws  o  genedloedd,  pa  rai  oedd  yn  bossibl  iSdynt 


darddu  o  Ephraim,  ond  yn  jnr  America.  Er  fod  gwahanol  genedlaetBatt 
mewn  rhai  gwledydifrereill,  etto,  y  maent  mor  gymmysgedig,  ao  mor 
wahanol  eu  tarddiad,  fel  na  ddichon  eu  bod  yn  cyflawni  y  brdphwydi. 
oliaeth  uchod ;  pan,  o'r  ochr  arall,  y  gwelir  yn  yr  America  ugeiniau  o 
genedlaethau,  yn  trigo  mewn  gwlad  eang,  yr  hon  sydd  yn  cynnwys 
brasder  y  byd,  ac  "  yn  dwyn  bendithion  y  ddaear  isod."  Ac  y  mae 
pob  hanesydd  a  fu  yn  teithio  yn  eu  plith,  yn  addef  eu  bod  0  un  tarddiad 
dechreuol.  Rhaid  addef  mai  gweddillion  Joseph  yw  yr  Indiaid  Amer- 
icanaidd,  neu  wadu  y  bropbwydoliaeth  hon,  am  na  all  fod  yn  cyfeirio 
at  neb  arall. 

Y  peth  nesaf  a  brofwn  ydyw,  fod  y  prophwydi  yn  arddangos  y 
rhoddai  Duw  ddadguddiadau  i  Ephraim  a  Manasseh  yn  yr  America. 
Gwel  Hosea  viii,  12.  Pan  yn  llefaru  dan  ysbryd  prophwydoliaeth, 
dywed,  "  Mi  a  sgrifenais  iddo  bethau  mawrion  fy  nghyfraith,  ac  fel 
dyeithr  beth  y  cyfrifsvyd."  Dywed  Ezeciel  hefyd  yn  mhen  37,  nid  yn 
unig  y  byddai  gan  Ephraim  lyfr  yn  cynnwys  dadguddiadau  Duw  i'w 
brophwydi  cystal  ag  y  byddai  gan  Juda,  ond  y  rhoddid  y  ddau  lyfr  hyn 
ynghyd,  pan  y  byddai  Duw  ar  eu  dychwelyd  yn  ol  i  feddiannu  eu 
breintiau  addawedig  (adn.  16).  "Tithau,  fab  dyn,  cymmer  it'  un  pren, 
ac  ysgrifena  arno,  I  Juda,  ac  i  feibion  Israel,  ei  gyfeillion.  A  chym- 
mer  it'  bren  arall,  ac  ysgrifena  arno,  I  Joseph,  pren  Ephraim,  ac  i  holl 
dy  Israel,  ei  gyfeillion ;  a  chydia  hwynt  y  naill  wrth  y  Hall  yn  un  pren 
i  ti,  fel  y  byddont  yn  un  pren  yn  dy  law  di.  A  phan  lefaio  meibion 
dy  bobl  wrthyt  ti,  gan  ddywedyd,  Oni  fynegi  i  ni  beth  jw  hyn  genyt  ? 
Dywed  wrthynt,  fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd  Dduw,  Wele  fi  yn 
cymmeryd  pren  Joseph,  yr  hwn  sydd  yn  llaw  Ephraim.  a  llwythaa 
Israel,  ei  gyfeillion  ;  a  mi  a'u  rhoddaf  hwynt  gydag  ef,  set",  gyda  phrea 
Juda,  ac  a'u  gwnaf  hwynt  yn  un  pren,  fel  y  byddont  yn  un  pren  yn  fy 
llaw  i.  A  bydded  yn  dy  law  o  flaen  eu  Uygaid  hwynf,  y  prenau  yr 
ysgrifenych  arnynt ;  a  dywed  wrthynt,  Fel  hyn  y  dywed  yr  Ai  glwydd 
Dduw,  Wele  fi  yn  cymmeryd  meibion  Israel  o  fysg  y  ccnedloedd  yr 
aethant  atynt,  a  mi  a'u  casglaf  hwynt  o  amgylch,  ac  a'u  clygaf  hwynt 
i'w  tir  eu  hun.  A  gwnaf  hwynt  yn  un  geuedl  o  fawn  y  tir  yn  mynydd- 
oedd  Israel,  ac  un  brenin  fydd  yn  frenin  iedynt  oil:  ni  byddant  hefyd 
mwy  yn  ddwy  genedl,  ac  ni  renir  hwynt  mwyach  yn  ddwy  fienin- 
iaeth." 

Y  mae  yn  hysbys  i  bob  hanesydd,  na  fu  meibion  Israel  yn  un  genedl 
neu  freniniaeth  ar  fynyddoedd  Israel,  nac  un  man  arall,  er  yr  amser 
y  rhanwyd  hwynt  yn  ddwy  freniniaeth  dan  Rehoboam,  fab  Solomon^ 
a  Jeroboam,  fab  Nebat.    Etto,  hysbysa  y  prophwyd  ni,  y  dwg  Duw 


Iwrytit  yn  un  freniniaeth ;  ie,  yn  eu  gwlad  eu  hun,  sef  yn  mysg 
tnynyddoedd  Israel.  Cyflawnir  hyn  drwy  fod  Duw '  yn  eu  casglu  o 
blith  yr  holl  genedloedd  jt  aethant  atynt. 

Dechreua  y  casgliad  hwn  yn  uniongjTchol  wedi  i'r  Arglwydd  gym- 
meryd  pren  Joseph,  yr  hwn  sydd  yn  llaw  Ejphraim,  a'i  roddi  gyda  phren 
Juda,  ae  y  deuant  yn  ei  law  ef  yn  un  pren.  Sylwer,  ar  y  naill  o'r 
prenau  hyn,  byddai  yn  ysgrifenedig  drwy  orchymyn  Duw  ryw  bethau  i 
Juda,  ac  ar  y  pren  arall  i  Ephraim  (canys  gelwir  ef  yn  bren  Ephraiin 
cystal  ag  yn  bren  Joseph),  a  gofynaf  pa  bethau  a  orchymynai  Duw  eu 
hysgrifenu  amynt,  ond  yr  hyn  bethau  a  ddywedodd  Hosea,  "  Mi  a 
ysgrifenais  iddo  [Ephraim]  bethau  mawrion  fy  ngh}'fraith,"  sef,  er 
llywodraethu  y  ddwy  gangen  hyn  o  dy  Israel,  ac  o  ganlyniad,  cynnwys- 
ent  brophwydoliaethau  am  y  pethau  a,  ddygwyddai  iddynt  yn  yt  amser 
dyfodol,  canys  cynnwysa  yr  holl  ysgrifeniadau  a  orchymynodd  Duw  eu 
liysgrifenu  at  bob  Uwyth,  iaitli,  a  chenedl,  hyny;  ac  felly  mae  yn 
rhesymol  i  ni  ddysgwyl  y  cynnwysai  pren  Joseph  neu  Ephraim  "bethau 
mawrion  cyfraith  Duw,"  er  eu  dysgu,  eu  lljTvodraethu  a  mynegi  iddynt 
eu  tynghedfen,  fel  i'w  cyfeillion.  Cynnwysai  pren  Judah  bethau 
mawrion  ei  gj-fraith  i  Judah  (sef  i  Iwyth  Judah).  Ond  paham  y 
gelwir  hwy  yn  brenau,  ebe  y  darllenydd  ?  Atebaf,  nad  oedd  y  gel- 
fyddyd  o  wneuthur  papyr  yn  adnabyddus  yn  nyddiau  Ezekiel;  o  gan- 
lyniad, byddai  raid  iddynt  ddarparu  rhyw  beth  arall  i'r  pwrpas  hyny. 
Weithiaii  ysgrifenent  ar  grwyn  wedi  eu  tanio  yn  llyfn,  pa  rai  a  alwent 
yn  femrwn.  Weithiau  defnyddieat  risgl  coed  i'r  perwyl,  a  -alwent 
papyrus ;  ac  weithiau  naddent  brenau  yn  llyfn  i'r  dyben  hyn.  Y  rhai 
olaf  hyn  oeddent  hawddaf  i'w  darparu;  ac  oherwydd  hyny,  gorch- 
ymynodd  Duw  i'r  prophwyd  ddarparu  dau  bren  yn  y  fan,  er  eu  dangos 
i'r  bobl,  i  fod  yn  siampl  neu  arwydd  iddynt  y  cyssylltai  Duw  Iwythau 
Israel,  fel,  ac  ar  y  pryd  y  cyssylltir  y  ddau  lyfr  hyny  a'u  gilydd.  Dyma 
yr  achos,  debygaf,  y  gelwir  hwynt  yn  brenau  jti  lie  Uyfrau. 

Y  gofyniad  mwyaf  naturiol  i  ymholwr  awyddus  yw,  Yn  mha  le  y 
ceir  yr  oraclau  hyn  ?  Dywed  y  prophwyd  fod  pren  Joseph  eisoes  yn 
meddiant  meibion  Ephraim,  ac  y  byddai  i  Dduw  ei  gyrameryd  oddi. 
yno,  a'i  symud  at  bren  Judah,  fel  y  deuent  yn  un  yn  ei  law.  Er  nad 
hysbysir  yn  mha  le  y  mae  pren  Judah,  cyfeiria  nad  yw  efe  i  gael  ej 
svmud  fel  y  Hall,  o'r  man  y  mae ;  yna  deallwjf  fod  pren  Judah  eisoes 
yn  meddiant  trigolion  y  byd  ;  a  chan  fod  pren  Ephraim  yn  guddiedig, 
cymmer  Duw  o'r  fan  He  y  mae,  dwg  ef  i'r  amlwg  a  gesyd  ef  gyda 
phren  Judah.  Nid  yw  yn  newj'dd  i'r  darllenydd  weithian  mai  y  Bibl 
yw  pren  Judah  j  canys  ni  chynnwysa  banes  un  Uwyth  na  phobl  ereill 


ond  hwy,  er  y  g^rasgariad  crybwylledig,  ond  fel  y  m&e  banes  ereill 
mewn  cyssylltiad  a  hwynt. 

Cynnwysa  bethau  mawrion  Duw  wedi  eu  hysgrifenu  i  Iwyth  Juda* 
gan  brophwydi  ac  apostolion  o  dy  Juda.  Cynnwysa  hefyd  bro- 
phwj'doliaethau  am  y  pethau  dyfodol,  pa  rai  ydynt  eisoes  yn  meddiant 
cenedloedd  y  byd.  Yn  awr,  gan  ein  bod  wedi  cael  allan  bren  Juda, 
awn  yn  mlaen  i  chwilio  allan  bren  Joseph,  gan  gofio  pan  gaffom  ef,  y, 
rhaid  ei  fod  yntau  yn  cynnwys  pethau  mawrion  cyfraith  Duw  i  Eph- 
raim ;  yn  rhoddi  hane3  y  gangen  hon  o  dy  Joseph,  wedi  ei  ysgrifenu 
gan  brophwydi  ac  apostolion  yn  olynol  o  Iwynau  Joseph,  fel  y  mae 
pren  Juda  o'r  eiddo  yntau.  Hefyd,  cynnwysa  y  byddai  y  llyfir  hwn 
yn  guddiedig  yn  nghyffiniau  y  wlad  lie  y  trigai  meibion  Ephraim  ar  y 
pryd  y  dygai  Duw  ef  i'r  amlwg,  canys  cymmerir  ef  o  law  Ephraim 
ac  megys  yr  arwydda  y  gair  Ephraim  yma  ei  hiliogaeth  a  darddent  o'i 
Iwynau,  felly  "o  law"  a  arwydda  o  feddiant,  neu  o'r  wlad  He  y  mae  yr 
Ephraimiaid  yn  trigo.  Gan  ein  bod  wedi  profi  eisoes  y  byddai  "  Eph- 
raim yn  lliaws  o  genedloedd  yn  nghanol  y  ddaear,"  yn  y  "  gorllewin' 
o  Jerusalem,  "hyd  derfyn  y  bryniau  tragwyddol,"  sef  cyfandir  yr 
America ;  canys  pe  cymmerid  taith  o'r  gorllewin  i  Jerusalem  hyd  oni 
ddelid  o  hyd  i  liaws  o  genedloedd  o'r  un  tarddiad,  ni  cheid  ddim  yn 
debyg  hyd  oni  chroesid  y  Mor  Werydd.  a  thua  Uedred  Charlestown, 
Carolina  Ddeheuol,  Unol  Daleithiau  yr  America.  Meddylid  yr  ystyriai 
y  teithiwr  ei  orchwyl  ar  ben  pan  y  cyrhaeddai  yma,  a  chael  y  fath  liaws 
o  genedloedd  ar  gj'fandir  yn  cyrhaedd  o'r  bron  o'r  cylch  gogleddol  hyd 
y  deheuol;  a  dywedai,  dymayr  Ephraimiaid  yn  gyflawniad  manylaf  o'r 
prophwydoliaethau  am  danynt ;  ac  yna  rhaid  cael  y  pren  [Uyfr  cyf- 
raith] Ephraim  yma  301  eu  plith  hwy,  ac  ni  ddichon  un  Uyfr  a  gaflFer 
yn  im  man  arall  ateb  y  desgrifiad  manwl  hwn.  Wei,  a  welwyd  y  fath 
lyir  ag  a  ddesgrifir,  yn  eu  meddiant,  gan  tyvrixa  ?  medd  y  darllenydd. 
A  gellid  meddwl  pe  ceid  gafael  ar  y  fath  lyfr  yn  eu  plith  yn  rhoddi 
hanes  eu  tarddiad  a'u  helyntion,  y  byddai  hyny  yn  flfaith  anwrthwy- 
nebol,  ac  yr  addefai  hyd  y  nod  yr  anfFyddwyr  caletaf  eirwiredd  y  naill 
lyfr  a'r  Hall,  canys  gwell  dau  dyst  nag  un.  Yna,  chwiliwn  yn  fanylach 
yn  eu  plith  am  y  fath  lyfr,  canys  gwir  a  ddywedodd  y  prophwydi ;  a 
chan  mai  y  rhai  hyn  yw  yr  Ephraimiaid,  rhaid  fod  y  fath  i  ddyfod  i'r 
amlwg  o'u  plith  hwy ;  a  dylai  yr  holl  rai  a  fynant  amddiffyn  geirwiredd 
y  Bibl  [sydd  yn  tystio  am  lyfr  Ephraim]  nid  yn  unig  llawenhau,  gan 
gredu  y  cyfryw  pan  y  ceir,  ond  ymdrechu  rhoddi  gwybodacth  o  bono  i 
bawb.  Y  neb  a  ddirmygo  neu  a  wrthyd  y  dystiolaeth  [y  Uyfr  hwn] 
sydd  yn  gwrthod  y  tyst  am  dano  [sef  y  Bibl],  am  gelwydd. 


Gan  nad  oes  neb  o'r  Indiald  hyn,  a'r  a  welwyd,  yn  gallu  darllen,  nid 
ellir  braidd  dysgwyl  y  byddai  llawer  o  lyfrau  yn  eu  plith  yn  awr,  ond 
nid  yw  hyny  yn  profi  na  fuont  yn  meddu  Uyfrau  rywbryd,  yn  gallu 
eu  darllen  a'u  hysgrifenu,  mwy  nag  y  prawf  dymchweliad  hollol  Ba- 
bilon,  a  dinasoedd  mawrion  yr  Aifft  a  manau  ereill,  ynghyd  a  hollol 
ddirjnviad  eu  trigolion,  na  fuont  yn  eu  hamser  yn  brif  athrofeydd  neu 
Thebes  y  byd.  Ac  fel  llawer  o'r  thai  hyny,  nid  oes  gan  yr  Indiald 
Americanaidd  yn  awr,  ond  cyfeirio  yr  ymdeithydd  am  atebiad  i'w 
gwestiynau  at  yr  adfeiliadau  ardderchocaf  o'r  dinasoedd  mwyaf  eu 
maint,  cywreiniaf  eu  celfydd-waith,  a  chadarnaf  eu  hamddiflfynfeydd,  a 
welwyd  yn  y  byd.  Y  gweddillion  hyn  a  lefarant  yn  eglur  ac  yn  bar- 
haus,  mewn  llawer  QuU,  am  gywreinrwydd  eu  tadau,  ac  a  ddangosant 
y  dirywiad  hollol  sydd  wedi  goddiweddyd  eu  plant.  Addefa  teithwyr 
diweddar  fod  yr  hen  ddinasoedd,  y  temlau  mawrion  a  lliosog,  y  co- 
lofnau  anferth,  y  muriau  uchel,  yr  amddiffynfeydd  cedym,  a'r  dinas- 
oedd caerog,  yn  profi  eu  bod  nid  yn  unig  cyn  hyned,  ond  o'r  cyflfelyb 
gelfyddydau  ag  eiddo  yr  AifiFtiaid,  pan  yn  eu  rhwysg  a'u  grym.  Pwy 
a'u  gwnaeth,  pa  bryd,  a  pha  beth  yw  eu  hanes,  nid  oes  neb  o'r  teith- 
wyr yn  eu  plith  wedi  cael  ateb  i'w  boddlonrwydd,  a'r  atebion  a  geir 
gan  y  brodorion  anwaraidd  eu  hunain  yw'r  traddodiad  a  ddysgwyd  o 
dad  i  fab,  ac  y  maent  yn  hyuod  am  argraflfu  y  pethau  hynotaf  a  f u  yn 
eu  plith  ar  gof  y  plant  ieuainc.  Difyrus  fu  genyf  weled  yr  hen  wyr  pen* 
^Iwyd  yn  eistedd  wrth  eu  Wigman,  a'r  bechgyn  bach  o'r  bedwaredd 
genedlaeth  yn  eistedd  ar  eu  gUniau,  i  gael  eu  dysgu  yn  eu  hanesydd- 
iaeth,  yn  enwedig  eu  rhyfeloedd,  hanes  dewrion  eu  teulu  eu  hunain,  a 
chwedlau  traddodiadol  eu  prophwydi,  pa  rai  a  alwant  eu  Medicine  man,' 
Gwna  hyn  fagu  cariad  yn  y  plant  at  eu  llwyth  eu  hunain,  gan  achosi 
iddynt  eu  hefelychu  h\vy  mewn  gwroldeb ;  ac  nid  anfynych  y  megir 
cenfigen  drwy  ddysgeidiaeth  fel  hyn  at  Iwyth  arall,  o'u  mebyd.  Gor- 
chwyl  yr  henafiaid  yw  dysgu  i'r  rhai  ieuainc  y  traddodiadau  a  ddysg. 
wyd  iddynt  hwy  gan  eu  cyn-dadau,  pan  y  bydd  y  dynion  hein)^  yn 
hela,  y  gwroniaid  yn  ymladd,  a'r  llanciau  a'r  merched  ieuainc  yn  eu 
chwareuyddiaethau,  ac  yn  dysgu  saethu  a  bwa,  palfu  y  war  club  n't 
tamafiawk  am  y  cyflymaf,  yr  hyn  a  wnant  gyda  chywreinrwydd  mawr, 
wrth  swn  eu  hoflfer  cerdd,  eu  symbalau,  a  nifer  o  bibellau.  Mae  gan- 
ddynt  fath  o  ddawns  cyn  myned  i  ryfel,  a  math  arall  wedi  dychwelyd 
yn  ol,  OS  yn  fuddygoliaethus,  ynghyd  ag  nmryw  ddulliau  er  eu  difyr- 
wch  cartrefol.  Pan  y  byddant  hwy  ar  ymosod  ar  eu  gelynion,  y  mae 
ganddynt  arferiad  o  waeddi  yn  unllef  mor  groch  ac  mor  ofnadwy  ag  y 
gallant,  er  gwroli  y  naill  y  Hall,  a  chodi  arswyd  ar  eu  gelynion  ;  ac  nid 


ytr  yn  annhebyg  eu  bod  wedi  dilyn  yr  arferiad  hvm  er's  oesoedd,  canyj 
"  cyffelyb  yw  i  ruad  plant  Israel  pan  orchfygent."  Ond  rhag  bod  yn 
rhy  faith,  awn  heibio  y  ffeithiau  lliosog  sydd  drwy  y  wlad  yn  profi  eu 
henafiaeth,  a  rhoddwn  ddesgrifiad  o'r  dinasoedd  a'r  moel-gloddiau,  &c., 
taewn  rhifyn  arall. 

Ond  er  cael  hanes  y  Cof-lyfr,  sef  "pren  Ephraim"  yn  exi  plith,  gofynaf 
sylw  diduedd  y  darllenydd  at  yr  hanesion  canlynol,  pa  rai  a  gyhoeddwyd 
i'r  byd  ychydig  flynyddoedd  yn  oi,  gan  ddynion  diduedd,  ac  o  gymmeriad 
uchel,  ac  a  brofaut  fod  traddodiad  yn  mhlith  y  gwahanol  lv,7thau  drwy'r 
cyfandir,  yn  lied  debyg  i'w  gilydd  ynghylch  y  llyfr  nodedig  dan 
sylw. 

Mr.  Boudinot  a  ddyrj^  yr  hanes  a  ganlyn  am  jt  Incliaid  y  bu  efe.yn  eu 
pHth : — "Y  mae  traddodiad  yn  mhlith  eu  penaethiald,  fod  gan  eu  cyn- 
dadau  lyfr  lied  debyg  i'r  llyfr  sydd  gan  y  bobl  wynion  yn  awr  [y  Bibl], 
eu  bod  yn  bobl  ddedwydd,  gwaraidd,  a  llwyddiannus.  Dywedant  hefyd, 
y  meddai  eu  tadau  ddoethineb  a  galluoedd  gomwch-naturiol  oddiwrth 
•  yr  Ysbryd  Mawr,'  drwy  yr  liyn  eu  galluogid  i  ragfynegu  pethau  dyfodol, 
ac  i  omwch-lywyddu  tyngbed  cenedloedd ;  yr  hon  wybodaeth  a  gyflwyn- 
asant  i'w  plant,  ar  yr  ammod  o  fod  iddynt  ufuddhau  i'r  cyfreithiau 
santaidd  agynnwysai  y  lli/fr  humw  ;  a  darfod  iddynt  drwy  hj-ny  dderbyn 
Uawer  o  fendithiou  a  gwaredigaethau  mawrion,  liyd  onid  oedclynt  yn  bobl 
wynfydedig ;  ond,  fod  y  galluoedd  hyiiy  wedi  eu  •  colli  o'u  plith  er  ys 
llawer  o  amser  bellach." 

Col.  James  Smith  a  ysgrifena  yn  hanes  ei  daith,  pan  gymmerwyd  ef 
yn  eu  plith,—"  Y  mae  ganddynt  draddodiad  o  fod  yr  angylion,  neu  '  drig- 
olion  y  nefoedd,'  fel  eu  galwant,  yn  ymweled  a'u  cjTi-dadau  yn  fynych 
pan  sefydlasant  gyntaf  ar  y  cyfandir,  y  llefarent  wrthynt,  gan  eu  dysgu 
pa  fodd  i  weddio  ar  yr  Ysbryd  Mawr ;  ac  mae  llawer  o  bethau  ereill  nad 
ydynt  hwy  yn  awr  yn  cael  gwybod  dim  am  danynt." 

Mr.  Boudinot,  yn  ei  sylwadau  ar  eu  hiaith,  a  ddywed, — "  Y  mae  eu 
hiaith,  yn  ei  gwreiddiau,  ei  phriod-dduU  o  frawddegau,  a'i  chyfansoddiad 
neillduol,  yn  dangos  boll  gynneddfau  yr  Hebraeg ;  a  pheth  sydd  dra 
hynod,  ac  yn  deilwng  o  sylw  neillduol  yw,  ei  bod  yn  cjmnwys  y  rhan 
fwyaf  0  bethau  neillduol  yr  iaith  bono,  yn  enwedig  yn  y  pethau  y  gwa- 
haniaetha  oddiwrth  ieithoedd  ereill.  Clywais  draddodiad  gan  hen  wr  o 
Iwyth  Stoekbridge,  fod  eu  cyn-dadau  yn  meddu  Llyfr  Santaidd,  yr  hwn 
a  draddodwyd  i  waered  o  genedlaeth  i  genedlaeth,  ac  o'r  diwedd  a  gudd- 
jwyd  yn  y  ddaear,  a  byth  er  hyny  eu  bod  hwy  wedi  bod  jm  cael  eu  sathru 
dan  draed  eu  gelynion ;  ond  fod  yr  oraclau  hyny  i  gael  eu  hadferyd  idd- 
ynt, ac  y  caent  y  pryd  hyny  oruchafiaeth  ar  eu  gelynion,  meddiant  o'u 


gwlad,  a  mwynhau  eu  hiawnderau  a'u  breintiau  cyntefig."  Wedl 
traethu  llawer  o  draddodiadau  cyffelyb  i'r  uchod,  sylwa  Mr.  Baudinot, 
"  A  ddichon  rhyw  ddyn  wedi  darllen  yr  hanes  am  y  traddodiadau  Iiid- 
iaidd  hyn,  pa  rai  a  geir  yn  mhlith  tylwythau  y  gwahanol  genedloedcV 
h}m,  o'r  gorllewin  i'r  dwyrain,  ac  o'r  gogledd  i'r  deau,  ar  walian  lioUol 
oddi\vrth  eu  gilydd,  wedi  eu.  hysgrifenu  gan  walianol  haneswyr  o  \vybod- 
aeth  a  cliymmeriadau  uchel,  yn  meddity  manteision  goreu,  mewn  g^va- 
hai)ol  fanau,  ac  ar  wahanol  amseroedd,  heb  fod  yn  bosibl  iddynt  gyin- 
deithasu  a'u  gilydd;  a  ddichon  rhywun,  meddaf  etto,  anglu'edu  eu  tyst- 
iolaeth,  gan  feddwl  fod  hyn  oil  yn  tarddu  oddiar  ddainwain,  neu  f^vriad  i 
dwyllo,  tra  na  byddai  neb  ar  ei  ennill  wrth  hyny  V 

Oddiwrth  y  traddodiadau  hyn,  gwelir  fod  gan  y  bobl  yma  yn  y  cyn- 
oesoedd  "  Lyfr  Cyssegredig,"  neu  santaidd,  yn  cynnwys  cyfreithiau  cys- 
segredig  [neu  bethau  raawrion  cyfrailh  Duw],  wedi  eu  hysgrifenu  iddynt 
gan  eu  cyn-dadau,  trwy  ddylanwad  goniwch-naturiol  Ysbryd  Duw,  trwy 
yr  hwn  yr  oeddynt  yn  prophwydo.  Hysbysant  ni  fod  y  llyfr  hwn  wecE 
ci  draddodi  o  dad  i  fab,  hyd  nes  y  cuddiwyd  ef  yn  y  ddaear,  eithr  nid  i 
arcs  yno  byth  ychwaith,  oud  i  gael  ei  amlygu  yn  nghyflawnder  yr  amser 
y  gwelai  DuW  yn  dda,  er  bendith  fawr,  ac  i  fod  yn  foddion  i'w  casglu 
hwythau  yn  ol  i  feddiannu  eu  gwlad.  Ac  onid  yw  hyn  yn  hollol  gyd- 
fynedol  a'r  hyn  a  brophwydodd  Ezekiel  mewn  perthynas  i  "  bren  Joseph  ?'' 
sef  y  cymmerai  Duw  ef  o'r  fan  He  y  cuddiwyd  ef  jti  mysg  yr  Epliraim- 
jaid,  ac  y  rhoddai  efe  ef  gyda  phren  Juda,  sef  y  Bibl,  ac  wedi  hyny  y 
cymmerai  efe  feibion  Israel  o  blith  yr  hoU  genedloedd  yr  aethent  atynt, 
ac  a'u  casglai  i'w  gwlad  eu  hunain. 

Dywed  y  prophwyd  Jeremia  yn  amlwg  am  y  casgliad  olaf  hwn  i'w 
gwlad,  pen.  xxxi,  8, — "  Wele,  mi  a'u  harweiniaf  hwynt  [ei  bobl  Isi-ael] 
o  dir  y  gogledd,  ac  a'u  casglaf  hwynt  o  ystlysau  y  ddaear,  y  dall,  y  clofF; 
y  feichiog,  a'r  hon  sydd  yn  esgor  ar  imwaith  gyda  hwynt ;  cynnulleidta 
fa'WT  a  ddychwelant  jTua ;  oblegid  myfi  sydd  dad  i  Israel,  ac  Ephraim  yw 
fy  nghyntaf-anedig,"  sef  yn  y  casgliad  neu  yr  adferiad  olaf  i'w  gwlad  a 
addawsai  Duw  i'w  tadau.  Felly  rhesymol  yw  dysgwyl  y  byddai  Duw 
yn  declu-eu  y  gwaith  yn  eu  plith  hwynt.  Yn  adn.  18,  dywed — "  Giin 
glywed.y  clywais  Ephraim  yn  cwynfanfel  h}Ti :  Cospaist  fi,  a  mi  a  gosp- 
wyd,  fel  Uo  heb  ei  gynnefino  a'r  ian  ;  dychwel  di  fi,  a  mi  a  ddychwelir  ; 
oblegid  ti  yw  yr  Arglwydd  fy  Nuw."  Mor  debyg  yw  hyn  i  gwj-nfan  yr 
Ephrainiiaid  yn  breseunol,  yn  ol  y  traddodiadau  blaenorol,  onide  ?  ac  y 
mae  yr  adnod  nesaf  yn  dangos  mai  gwaitli  ofer  a  wna  cenadon  y  sectau, 
yn  ceisio  gan  yr  Indiaid  Americanaidd  edifarhau  ac  ufyddliau  i'w  fiurf- 
iau,  a'u  dynol  gredoau  hwy  ;  canys,  "  Yn  ddiau  u'edi  i  mi  ddychwelyd, 
mi  a  edifarheais  [ac  nid  cyn  hyny] ;  ac  zvedi  i  mi  wybod  [fod  y  llyfr 
hwnw  wedi  dod  i'r  amlwg],  mi  a  darewais  fy  morddwyd,  myfi  a  gywil- 
yddiwyd,  ac  a  waradwj"ddwyd  hefyd,  am  i  mi  ddwyn  gwarth  fy  ieucnc- 
tyd  ;"  sef  y  dirywiad  oheiwydd  eu  hanufydd-dod  i'r  "llyfr  cyssegredig/" 


8 

hwnw,  a  guddiesid  oddiwrthynt  yn  y  ddaear.  Etto,  fe'i  hadferir  iddynt, 
canys  y  mae  yr  adnod  nesaf  yn  dangos  hyiiy, — "  Ai  mab  hoff  genyf  yw 
Ephraim  ?  ai  plentyn  hyfrydwch  yw  ?  canys  er  pan  lefarais  i  yn  ei  erbyn, 
gan  gofio  y  cofiaf  ef  etto  ;  am  hyny  fy  mherfedd  a  ruantam  dano  ef ;  gan 
dnigarhau  y  trugarhaf  wrtho  ef,  medd  yr  Arglwydd."  Gwelwn  fod  y 
drugaredd  i  ddechreu  o  du  yr  Arglwydd — nid  trwy  anfon  cenadon  i  breg- 
ethu  "  pren  Judah  "  iddynt,  ond  trwy  adferyd  iddynt  eu  pren  en  hun,  y 
"  llyfr  cyssegredig  "  aguddiwyd  oddiwrthynt,  yn  ol  eu  dysgwyliad  eu 
hunain.  Nid  rhyfedd  ynte  fod  y  niiloedd,  os  nad  y  miliynau,  o  arian  a 
wastrafFwyd  ar  genadon  i  bregethu  iddynt  ond  colled,  a  gwaeth  na 
cholled,  drwy  eu  caledu,  a  rhwymo  yr  ychydig  a  ddichon  fod  yn  eu  credu 
[er  na  welais  i  un  o'r  miloedd  a'u  gwrandawent  wedi  eu  credu  etto]  yn 
dynach  a  rheflfynau  credoawl,  fel  na  byddant  mor  barod  i  dderbyn  eu 
"llyfr  cyssegredig,"  pan  y  dadguddia  Duw  ef  iddynt 

Erbyn  hyn  yr  ydyin  wedi  dod  o  hyd  i  Ephraim  yn  ddiau  yn  "  lluoedd 
o  genedloedd  yn  nghanol  y  ddaear,"  "i'r  gorllewin  o  Jerusalem,"  yn 
nghyda  llawer  o  draddodiadau  yn  eu  plith  eu  hunain,  fod  pren  Joseph, 
"y  llyfr  cyssegredig"  oedd  gan  eu  cyn-dadau,  wedi  ei  guddio  yn  y 
ddaear  yn  rhyiv  gwr  o'u  gwlad ;  ac  nid  yn  unig  hjmy,  ond  tystiant  hefyd 
eu  bod  yn  dysgwyl  ei  adferiad  yn  ol  i'w  meddiant,  ac  y  bydd  yn  ofierynol 
i  roddi  iddynt  wybodaeth  o  oruchwyliaethau  Duw  i'w  tadau,  y  dychwel- 
ant  hwythau  i'w  hiawn  b^vyll  a'u  breintiau.  Ac  yn  awr,  ddarllenyddf 
ai  tybed  mai  Llyfr  Mormon  yw  y  pren  Ephraim  hwH  ?  Paham  na  all 
fod  ?  Yn  wir,  y  mae  j'n  debyg  iawn  i'r  desgrifiad.  Fe'i  cafwyd  yn 
ngwlad  Epliraim;  y  mae  yn  cynnwys  pethau  mawrion  cyfraith  Duw  i 
Ephraim,  wedi  eu  hysgrifenu  dan  ddylanwad  goruwch-naturiol  Ysbrj'd 
Duw  i'r  prophwydi  a'r  apostolion  a  ddaethant  o'i  Iwynau  ef.  Y  mae 
wedi  bod  yn  guddiedig  yn  y  ddaear  am  gannoedd  o  flynyddoedd,  ac  yn  y 
dyddiau  diweddaf  hyn  y  mae  wedi  cael  ei  ddwyn  i'r  amlwg  drwy  allu 
Duw,  Y  mae  efe  wedi  ei  roddi  at  bren  Juda,  sef  y  Bibl ;  ac  wele,  y  mae 
y  ddau  wedi  niyned  yn  un  pren  yn  ei  law  ef.  Y  maent  yn  un  o  ran  eu 
Hawdwr  a'u  tarddiad — yn  un  mewai  dyben — yn  un  mewn  athrawiaeth — 
wedi  eu  cyfansoddi  dan  dd3'lanwadau,  a  thrwy  gyfarwyddyd  yr  un  Ys- 
bryd — ac  y  maent  yn  un  yn  Haw  gweision  anfonedig  Duw,  yn  cael  eu 
pregethu  drwy'r  byd,  a  rhyfedd  fel  y  cydgordiant  yn  mhob  peth!  A 
rhaid  fod  y  neb  a  brolFesa  ei  fod  yn  credu  y  Bibl,  ac  ar  yx  un  pryd  a  wada 
eirwiredd  Llyfr  Mormon,  yn  gwneuthur  hyny  heb  sail  ysgrythyrol  na 
rhesymol.  Ni  wna  im  dyn  myfyrgar  feddwl  llai  o  hono  o  herwydd  ei  gael 
y\\  }T  America,  canys  gwelir  mai  prawf  yw  hyny  o'i  eirwiredd.  Ni  fuasai 
yn  bosibl  ei  fod  yn  ateb  i'r  prophwydoliaethau,  pe  cawsid  ef  yn  rhywle 
arall.  Na  famer  ef  ychwaith  heb  ei  ddarllen,  nac  yn  ol  yr  ystoriau  cyf- 
eiliornus  a  draethir  am  dano  gan  ei  elynion  ;  oherwydd  felly  y  dyv.edai  y 
cyfryw  am  y  Bibl  yn  ei  dro,  ac  felly  y  dywed  y  mwyrif  am  dano  \ti  awr. 
Nid  yw  hyny  yn  ei  brofi  jm  dwyllodrus,  mwy  nag  y  mae  y  cyffelyb  dyst- 
ion  yn  profi  Llyfr  Mormon  yn  dwyllodrus. 


Amlwg  yw  fod  ein  Bibl  ni,  a  phob  rhai  o'r  prophwydi,  bron,  yii  ar- 
ddangos  y  deuai  Uyfr  cyfl'elyb  i  LyiV  Mormon  i'r  amlwg,  a  hyny  mor 
ddiweddar  a'n  hoes  ni ;  ac  os  nad  hwn  ydyw,  chwilier  am  dano  nes  ei 
gael,  neu  gwader  y  llyfr  sydd  yn  tystio  am  dano ;  ond  gwell  genyf  fi 
gredu  y  ddau. 

Etto,  gwrandawer  tystiolaeth  y  Salmydd  ar  y  casgliad  hwn,  a'r  modd 
y  dechreuai,  yn  Sahn  Ikxxv, — '•  Trugaredd  a  gwirionedd  a  ymgyfarfu- 
ant ;  cyfiawnder  a  heddwch  a  ymgusanasant."  Yr  liyn  a  achosa  hyny 
yw — "  Gwirionedd  a  dardda  o'r  ddaear,  a  cliyfiawnder  a  edrych  i  lawr 
o'r  nefoedd.  Yr  Arglwydd  hefyd  a  rydd  ddaioni  [i  Israel]  ;  a'n  daear  a 
rydd  ei  chmvd.  Cyfiawnder  a  a  o'i  (laen  ef,  ac  a  esyd  ei  draed  ef  ar  y 
ffordd."  Y  mae  Dafydd  wedi  rliagweled  y  troai  digter  Duw  oddiwrth 
Jacob,  y  caent  eu  hadferyd  yn  ol,  ac  y  byddai  gogoniant  Duw  yn  ym- 
ddyscleirio  arnynt ;  a  dyma'r  ffordd  y  dechreua  y  gwaith — "  Gwirion- 
edd a  dardda  o'r  ddaear,"  &c.  MeWnlle  arall,  dywed  Dafydd  mai  cyf- 
raith  Duw  a  feddylia  wrth  wirionedd — "  Dy  gyfraitli  sydd  wirionedd." 
Y  mae  yn  amlycach  etto  yn  Salm  cli — "  Agos  ydwyt  ti,  O  Arglwydd, 
a'th  lioU  orchymynioa  ydynt  wirionedd."  Cadarnha  Crist  hyn  hefyd — 
"  Santeiddia  liwynt  drwy  dy  wirionedd  ;  dy  air  sydd  wirionedd."  Cyf- 
raith,  gair,  a  gorchymynion  Duw  yw  gwirioiiedd.  Yna  dywed  Dafydd 
— "  Gwirionedd  a  dardda  o'r  ddaear,  a  chyfiawnder  [gwybodaeth  a  gallu 
i  weinyddu  y  gyfraith]  a  edrych  i  lawr  o'r  nefoedd,"  ac  a  a  o  flaen  wy- 
neh  Israel,  i  osod  ei  draed  ef  ar  ffordd  cyfiawnder. 

Meddyliaf  yr  addefa  pob  dyn  y  cyssondeb  sydd  rhwng  y  tystion  hyH 
oil,  yn  profi  fod  pren  Ephraim  [Llyfr  Mormon]  i'w  gymmeryd  o'r 
ddaear.  Clywvvn  dystiolaeth  Esaia  ar  hyn  hefyd,  pen.  xlv — "  Defnyn- 
wch,  nefoedd  oddi  ucliod,  a  thywallted  yr  wybrenau  gyfiawnder  ;  yniag- 
ored  y  ddaear,  ffrwythed  iachawdwriaeth  a  cliyfiawnder,  cyd-darddant- 
myfi  yr  Arglwydd  a'u  creais."  Gwelir  yn  pen.  xxix,  fod  y  llyfr  i  ddyfod 
o'r  ddaear,  adn.  1 — "Gwae,"  ac  ar  ymyl  y  ddalen  yn  fwy  rhesymol 
hefyd,  "  Ho,  Ariel,  Ariel !"  Adn.  4—"  A  thi  [Ariel,  yr  hyn  a  arwydda 
goleuni,  neu  lew  Duw]  a  ostyngir  ;  o'r  ddaear  y  lleferi,  ac  o'r  Uwch  y 
bydd  isel  dy  leferydd  ;  dy  lais  fydd  hefyd  o'r  ddaear  fel  Uais  swynwr, 
a'th  ymadrodd  a  hustyng  o'r  llwch."  "  Ariel,  y  ddinas  y  trigodd  Dafydd 
ynddi,"  a  arwydda,  y  bydd  i'r  bobl  oddiyno  feddiannu  goleuni  Ysbryd 
Duw,  y  rhai  a  ddygir  yn  isel  i'r  llwch.  "  Dy  lais  a  fydd  hefyd  o'r 
ddaear,"  yr  hyn  beth  nid  yw  bosibl,  oddieithr  bod  eu  geiriau  wedi  eu 
hysgrifenu*  a'u  cuddio  yn  y  ddaear,  a'u  dadguddio  wedi  hyny  ;  yna 
gallai,  trwy  fod  pobl  yn  gallu  eu  darllen  a'u  deall,  fod  fel  y  dywedir — 
"  Dy  lais  a  fydd  hefyd  o'r  ddaear,  a'th  }'madrodd  a  hustyng  o'r  llwch," 
Erbyn  hyn  meddyliaf  fod  genyni  ddigonedcPo  brofion  fod  pren  Joseph  i 
gael  ei  gymmeryd  o'r  ddaear,  yn  y  wlad  lie  y  mae  Ephraim  yn  trigo  ; 
mai  yr  Indiaid  Americanaidd  yw  had  Ephraim ;  ac  y  rhoddai  Duw  bren 
Joseph  a  phren  Judah  ynghyd. 

Yn  nesaf,  profwn  mai  dyma  y  faner  a  gyfyd  efe  i'r  cenedloedd  o  bell  [fel 
y  dywed  Esaia],  pan  yr  anfona  Duw  weision  allan,  trwy  fod  y  nefoedd 
yn  defnynu  cyfiawnder,  sef  ynrhoddi  hawl  a  gallu  i  weinyddu  cyfreithiau 
cyfiawnder.  Gwel  Esaia,  pen.  xi,  12 — "  Ac  efe  a  gyfyd  faner  i'r  cenedl- 
oedd o  bell  [mor  bell  a'r  America],  ac  a  gynnull  grwydriaid  Israel,  ac  a 
gasgl  wasgaredigion  Judah  o  bedair  congl  y  ddaear."  Dywed  rhai  es- 
bonwyr  i  ni  fod  y  brophwydoliaeth  hon  yn  cyfeirio  at  aniser  dyfodiad 


10 

cyntaf  Crist,  a'r  prawf  a  gjmygiant  o  hyny  yw  adn.  1 — "  Yna  y  daw 
allan  wialen  o  gyfl"  Jesse,  a  Waguryn  a  dyf  o'i  wraidd  cf."  Ni  raid  ond 
darllen  y  bennod  yn  ddiduedd,  yna  gwelir  nad  oedd  y  prophwyd  yn  cyf- 
eirio  at  ddyfodiad  cyntaf,  ond  at  ail  ddyfodiad  Crist,  onidebeth  a  ddeallir 
wrth  adn.  4 — "  Ac  efe  a  dery  y  ddaear  a  gwialen  ei  enau,  ac  ag  anadl 
ei  wefusau  y  lladd  efe  yr  anwir?"  Dywedir  mai  yn  ei  ail  ddyfodiad  y 
gwna  efe  hyn,  sef  "  Pan  y  del  ar  gymylau  y  nef,  a'i  holl  aiigylion  sant- 
aidd,  a  tflam  dan,  i  roddi  dial  ar  yr  holl  rai  nad  adwaenant  Dduw,  ac 
nad  ufyddlianti  efengyl  lesu  Grist."  Os  ei  ddyfodiad  cyntaf  a  feddylir, 
pa  fodd  y  cyssonir  adn.  6 — "  A'r  blaidd  a  drig  gyda'r  Oen,  a'r  llewpard 
a  orwedd  gyda'r  mynn,"  &c.,  pan  yr  ymedy  gelyniaeth  holl  anifeiliaid  y 
goedwig,  adar  yr  awyr,  a  physg  y  mor  ?  Nid  yw  hyny  wedi  ei  gwblhau 
etto,  0  lawer.  Ond  dywedant  nad  yw  hyna  i'w  ddeall  yn  Uythyrenol ; 
rliaid  ei  ysbrydoli,  i  arddangos  dynion  o'r  tueddiadau  yna.  Wei,  nid  yw 
hyny  ond  myned  i  waeth  anhawsder  etto;  canys  nid  yw  dynion  wedi 
dyfod  felly  ychwaith.  Adn.  9  a  ddengrs  pryd  y  cyflawnir  y  brophwyd- 
oliaeth  hon— "  Ni  ddrygant  ac  ni  ddyfethant  yn  holl  fynydd  fy  sant- 
eiddrwydd  ;  canys  y  ddaear  a  fydd  lawn  o  wybodaeth  yr  Arglwydd,  fel 
y  mae  y  dyfroedd  yn  toi  y  mor."  Beth  a  wneir  o  hyii,  tybied,  os  cyf- 
eiriad  at  ei  ddyfodiad  cyntaf  yvi  hon  l  Rliyfedd  mor  gyndyn  yw  rnai 
dynion  am  eu  ffyrdd  gwyrgam,  a'u  credoau  eu  hilnain ;  canys  gwell 
ganddynt  wyrdroi  geiriau  Duw  na  chyfnewid  eu  bam  am  hen  bwnc, 
Ond  amlwg  yw  fod  y  prophwyd  jnn  cyfeirio,  ie,  yn  dweyd  mewn  geiriau 
eglur,  mai  yn  y  dyddian  diweddaf  y  cyflawnid  hyn — "Pan  y  bydd  i'r 
Arglwydd  fwnv  eilwaith  ei  law  i  feddiannu  gweddill  ei  bobl,"  y  pryd 
hyny  "y  cyfyd  efe  faner  i'r  cenedloedd,  ac  a  gynnull  grwydriaid  Israel 
[onid  eu  gwasgaru  a  gawsant  ar  ei  ddyfodiad  cyntaf?]  ac  agasgl  [yprj'd 
hyn]  wasgaredigion  Judah  o  bedair  congl  y  ddaear."  Adn.  13 — "  Cen- 
figen  Epliraim  a  ymedy,  a  gwrthwynebw}'r  Judah  a  dorir  ymaith."  Ond 
y  pryd  hyny  Judah  a  donvyd  ymaith  gan  ei  wrtjiwynebwyr,  sef  y  Rhuf- 
eiiiiaid.  "  Ni  chenfigena  Ephraim  wrth  Juda,  ac  ni  chyfynga  Juda  ar 
Ephraim,"  y  pryd  hyn,  "ondhwy  a  ehedant  ar  j'sgwyddau  y  Philistiaid 
tua'r  gorllewin."  Darllener  hefydpen.  xlix,  er  profi  yradferiad  trwyadl 
hwn,  a'r  niodd  ei  dechreuir,  yn  amlycach.  Yma  dengys  y  prophwyd 
ogoniant  gwaith  y  dyddiau  diweddaf,  a'i  Iwyddiant  anarferol  (adn.  22). 

Mp.e  y  gosodiad  dan  sylw,  sef  y  cyfyd  Duw  faner  i'r  bobloedd  pan  y 
dechreua  yr  adferiad  rhyfeddol  hwm,  tuhwnt  i  bob  dadl  bellaph.  Mae 
yn  amlwg  hefyd,  mai  yr  arwydd  a  ddyry  efe  yw  pan  gysylltir  pren 
Judah  a  phren  Ephraim,  sef  y  Bibl  a  Llyfr  Mormon,  ac  y  "  deuent  yn 
un  yn  ei  law."  A  pha  fodd^  bydd  hyn  er  arvv-ydd  i'r  bobloedd,  oddi- 
eithr  iddynt  eu  gweled,  a  (reall  beth  ydynt  1  neu  fel  y  dywed  Paul, 
"  Pa  fodd  y  credant  yn  jt  hwn  ni  chlywsant  am  dano  ?  pa  fodd  y  clyw- 
ant  heb  bregethwr?  a  pha  fodd  y  pregethant  onis  danfonir  hwjait?" 
Gofynaf  finnaxT,  pwy  a'u  denfyn  ond  Duw  ?  A  pha  fodd  y  denfyn  efe 
liwynt  heb  ddadguddio  hyny  iddynt,  ni  allaf  fi  ddychynimygu ;  ac  y 
inae  yn  anm.hosibl  i  un  dyn  ateb  ychwaith,  canys  nid  yw  hyny  bosibl. 
Yna  gwelir  pwy  nad  ydjait  yn  weision  Duw,  yn  ol  eu  haddefiad  eii  hun- 
ain ;  canys  "  eu  geneuau  eu  hunain  sydd  yn  eu  bwrw  yn  eiiog,  a'u 
gwefusau  sydd  yn  tystiolaethu  i'w  herbyn;"  ac  felly gadawn  y  gwadwyr 
dadguddiad  i  bledio  eu  hanfoniad  yn  ngwyneb  anmhosiblnvydd.  Ond 
dengys  yr  ysgrythyr  y  danfonai  Duw  weision  i  ddangos  yr  arwydd  hwn, 


11 

i'r  Cenedloedd  yn  gyntaf,  ac  yna  i'r  luddewon,  gan  "fynegu  ei  ogoniant 
yn  eu  mysg,"  ac  wedi  dyfod  cyflawnder  y  Cenedloedd  i  mewn,  "yna  y 
bydd  lioll  Israel  yn  gadwedig,"  fel  y  dywed  Paul. 

Prawf  Jeremia  hyn  yn  eglurach  etto  yn  rahen.  xvi,  14 — "  Gan  hyny, 
Wele  y  dyddiau  yn  dyfod,  medd  yr  Arglwydd,  pryd  na  ddywedir,  Byw 
yw'r  Arglwydd,  yr  hwn  a  ddug  feibion  Israel  i  fyny  o  wlad  yr  Aifft ; 
eithr,  Byw  yw'r  Arglwydd,  yr  hwn  a  ddug  i  fyny  feibion  Israel  o  diry 
gogledd,  ac  o'r  holl  diroedd  He  y  gyrasai  efe  hwynt ;  a  mi  a'u  dygaf 
hwynt  drachefn  i'w  gwlad  a  roddais  i'w  tadau.  Wele  fi  yn  anfon  am 
tysgodwyr  lawer,  medd  yr  Arglwydd,  a  hwy  a'u  pysgotant  hwynt ;  ac 
wedi  hyny  mi  a  anfonaf  am  helwyr  lawer,  a  hwy  a'u  helant  hwynt  oddiar 
bob  mynydd,  ac  oddiar  bob  bryn,  ac  o  ogofeydd  y  creigiau."  Un  tyst 
etto  er  profi  yr  anfonai  Duw  weision  i  gario  y  faner  i'r  holl  bobloedd, 
fel  na  adawer  neb  mewn  ammheuaeth,  a  hwnw  yw  Esaia  xviii,  3 — 
"  Holl  drigoHon  y  byd,  a  phreswylwyr  y  ddaear,  gwelwch  pan  gyfodo 
ef«  faner  ar  y  mynyddoedd,  achlywchpan  udgano  ag  udgorn."  Baner 
yw  Human  byddin.  Hong,  neu  genedl,  wrth  yr  hon  y  gv>-ybyddir  o  bell 
pwy  ydyw.  Y  mae  yn  anghenrheidiol  fod  swyddogion  yn  mhob  llyw- 
odraeth,  wedi  eu  hawdurdodi  i  weinyddu  yn  eu  gwahanol  swyddi  dan 
y  gyfryw  faner.  Gelwir  y  swyddogion  a  gludant  y  faner  dan  amryw- 
iol  enwau ;  weithiau  coriiefs,  dro  arall  ensiff7is,  a  standard  bearers.  Pan 
y  dywed  Esaia  y  "  cyfyd  Duw  faner  i'r  cenedloedd,  ac  y  gesyd  efe  ar- 
wydd  i'r  bobloedd,"  amlwg  yw  y  cyfeiria  at  ei  waith  yn  myned  i 
wneuthur  rhyw  beth  yn  amgen  nag  oedd  mewn  bod  o'r  blaen,  ac  y 
byddai  yn  argraffedig  ar  y  peth  hwnw  ryw  arwydd-eiriau,  trwy  weled 
a  deall  pa  rai  y  gwybyddai  pobloedd  fod  y  rhai  a  fyddent  yn  dwyn  ac 
yn  amddifFyn  y  faner  hon  yn  swyddogion  yn  nheyrnas  Dduw.  Byddai 
y  faner  hon  yn  arvvydd  i'r  bobloedd  fod  y  milwyr  hyny  a'i  dygai  wedi 
eu  danfon  gan  Dduw,  i  fynegu  ei  ogoniant  yn  eu  plith,  i  bysgota  ac 
i  hela  meibion  Israel  o'r  mynyddoedd,  y  bryniau,  ac  ogofeydd  y  creig- 
iau, a'u  casglu  yn  ol  i'w  gwlad.  Trwy  y  pysgotwyr  a'r  helwyr  hyn  y 
casgla  efe  grwydriaid  Israel  [sef  y  deg  llwyth],  ac  y  cynnuH  wasgared- 
igion  Juda  o  bedair  congl  y  ddaear. 

Gallera  ddyfod  ag  ychwaneg  o  dystiolaethau  cyfifelyb  i'r  rhai  blaen- 
orol,  end  yr  ydym  wedi  uj^fod  a  digon  eisoes  er  pron  y  gosodiadau 
canlynol  yn  anwrthwynebadwy  : — 

1.  Profasom  y  cynnwysai  "  pren  Ephraim  "  bethau  mawrion  cyf- 
raith  Duw  i  Ephraim. 

2.  Mai  yn  yr  America  y  mae  had  Ephraim.  Profasom  hefyd  o'r 
ysgrythyr,  nid  yn  unig  fod  y  "  llyfr  cyssegredig  "  hwnw  wedi  ei  guddio 
yn  y  ddaear,  oiid  yr  amlygid  ef  etto  drwy  allu  Duw  yn  yr  .America, 
pan  y  gwn2lai  Daw  "  eu  had  hwy  yn  adnabyddus  yn  mysg  y  cenedl- 
oedd." A  phwy  o  holl  haneswyr  y  byd  a  allai  ddweyd  fod  \t  Indiaid 
Americanaidd  yn  had  Ephraim,  oddieithr  i  Dduw  ei  ddadguddio  .' 

3.  Mai  gwaith  a  wnelid  nior  ddiweddar  a'n  hoes  ni  a  fyddai  hyn, 
"canys  yn  y  dyddiau  diweddaf  y  deallwch  hyn."  Hefyd,  mai  dechreuad 
adferiad  llwythau  Israel  i'w  gwlad  fyddai  5'  peth. 

4.  Mai  dr^^'y  uno  y  ddau  bren  neu  lyfr  hyn  a'u  gUydd,  y  cyfodai 
Duw  faner  i'r  cenedloedd,  ac  mai  dymayr  arwydd  addyry  efe  i'r  bobl- 
oedd 0  fod  gwaith  mawr  ac  ardderchog  y  dyddiau  diweddaf  ar  ddechreu. 


12 

5,  Mai  dynion  a  ddefayddia  Duw  i  gario  y  faner  hon,  trwy  brafrethu 
cjiiiiwysind  y  llyfrau,  a  bod  dynion  yn  eu  credu  acyn  ufyddhau  iadynt. 

Gofynaf,  Pa  ddyn  dira^arn  a  ddichon  i;redu,  yn  ngwyneh  y  fath 
liaws  o  dystion  geirwir,  aco  brofion  anwadadwy,  nad  Li.yfr  Mormon 
yw  y  "  pren  Epluaini,"  a'r  "  llyfr  cyse.^redig  hwn  .■'" — nad  dynia'r 
"faner,"  a'r  "  arwydd  "  y  cyfeirivvyd  atynt  ?  A  phwy  ddyn  a\c  sydd  yn 
credu  y  prophwydi,  ac  a  oddef  reswm,  ac  aaddefa  tfeithiau  yn  brotion 
digonol,  a  ail  wadu  nad  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf,  pa  rai  sydd  wedi 
eu  danfon  trwy  orucliwyliaetli  oddiwrtli  Dduw,  ac  yn  cludo  y  faner  lioa 
i'r  lioll  bobloedd,  trwy  bob  gofid,  gwawd,  ac  erlidigaetli,  ydyw  y 
"  pys'^odwyr  a'r  helwyr  "  liyn,  pa  rai  a  "  fynegant  ei  ogoniant  ef  yn 
miditli  y  cenedloedd,"  a  pha  rai  a  fyddant  yn  otferynau  yn  Haw  Duw 
i  gasglu  gwasgaredigion  Judali,  ac  i  gynnull  crwydriaid  Israel  obedair 
congl  y  ddaear  ? 

Y  neb  a  aramheuo  y  ffeithiau  rhyfeddol  hyn  yn  hwy,  amnibeuai  pe 
codai  un  oddiwrtli  y  nieirw  i'w  traethu  iddo !  Ac  y  mae  yn  debyg 
inai  at  y  gwaith  hwn  y  cyfeiria  y  prophwyd  pan  y  dywed — "  Wele  ti 
yn  gwneuthur  gweithred  yn  mhlith  y  bobl  hyn,  medd  vr  Arglwydd  ; 
ac  er  traethu  o  ddyniou  y  peth  iddynt,  er  hyny  ni  chredant."  Yn  cyf- 
cirio  at  y  peth  hyn  y  dywed  Esaia — "  Wele  fi  yn  myned  rhagof  i 
wneutliur  yn  rhyfedd  yn  mhlith  y  bobl  hyn,  sef  gwyrthiau,  a  rhyfedd- 
od  ;  canys  dyfethir  doethineb  eu  doethion  hwy,  a  deall  eu  rhai  deall- 
gar  hwynt  a  yraguddia."  Am  hyny,  ddarllenydd  anwyl,  gwylia  rhag 
ymollwng  gyda'r  ffrwd  i'w  wrthwynebu  cyn  gwybod  beth  yr  ydwyt  yn 
ei  wneuthur.  Ond  pa  ddefnydd  yw  Llyfr  Mormon  pe  bai  yn  wir  ? 
medd  y  gwrthwynebwr.  Atebaf,  mai  tasg  fawr  yw  traethu  ei  ho II 
ddefnyddioldeb ;  ond  nodaf  rai  o'i  rinweddau  : — 

1.  Cynnwysa  wybodaeth  hanesyddol  am  ran  fawr  o'r  byd,  pa  un 
oedd  yn  guddiedig  o'r  blaen  i'r  rhan  arall  o  bono. 

2.  Dadguddia  darddiad  yr  Indiaid  Americanaidd,  yr  hyn  oedd  yn 
anhysbys  i'r  byd  er's  oesoedd. 

3.  Cynnwysa  brophwydoliaethau  pwysfawr,  pa  rai  a  gyflawnir  yn  yr 
oes  hon,  ac  o  ganlyniad  ydynt  yn  dwyn  perthynas  a  phawb  sy'n  trigo 
ar  y  ddaear. 

4.  Cyflwyna  lawer  o  oleuni  ac  eglurder  ar  yr  athrawiaethau  hyny  ag 
y  raae  cymmaint  o  ymrafaelio  am  danynt   yn  mhlith  crefyddwyr. 

5.  Dyry  ergyd  marwol  i  anffyddiaeth,  drwy  ei  fod  mewn  llawer 
ffordd  yn  dyst  anwrthwynebadwy  o  ddwyfoldeb  yr  ysgrythyrau  sant- 
aidd,  fel  y  tystia  yr  ysgrythyrau  am  ei  eirwiredd  yntau.  Ac  am  dyst- 
iolaethau  tystion  byw  o'i  eirwiredd,  cyfeiriaf  y  darllenydd  at  dystiol- 
aeth  yr  un-ar-ddeg  a  gyhoeddwyd  eisoes,  pa  rai  a  dystiant  iddo  gael 
ei  gyfieithu  trwy  allu  Duw :  cyfeiriwn  hefyci  at  y  miloedd  a  ufyddhas- 
ant  i'r  alhrawiaeth  a  gynnwysa,  pa  rai  a  dderbyniasant  wybodaeth 
oddiwrth  y  digelwyddog  Dduw.  Bydded  mawrion  weithredoedd  Duw 
yn  ein  plith  yn  dystion  o'i  eirwiredd  ;  ac  os  na  foddlonir  ar  hyny,  ceir 
digonedd  o  brofion  ynddo  ei  hun ;  neu  ynte,  os  na  foddlonir  di  wedi 
hyny,  ddarllenydd  hynaws,  "  dyred  a  gwel  "  ai  gwir  yw,  ufyddha  i'r 
athrawiaeth  a  gynnwysa,  ac  felly  cei  di  fel  ereill  derfynu  y  ddadi  am 
byth,  er  dy  les  a'th  orfoledd  diderfyn,  drwy  dderbyn  cyflawoiad  o'i 
addewidion  gwerthfawr. 


